(AL-HARBU KHUDA'ATUN) 
(YAKI DAN DABARA NE) 


Karamar Fahimta daga alkalamin Husain Inuwa. 


Domin sharhi ko cin gyara ko Karin fahimta a tuntubi 
09042152353 ko usainiskimaagmail.com 


Takaitaccen nazari da fahimta akan fadin manzon Allah (saw) 
“ALHARBU KHUD'ATUN” watau a ma'ana YAKI DAN DABARA NE 
wanda na sami damar nazarta da fadada fahimta a kai bayan na 
halarci darasin mako-mako na Riyadus-salihina a ranar Tara ga 
watan Rajab 1443-AH (108 February 2022) a karkashin Kitabul- 
Jihaad wanda Dr.malam Aminu Ismail sagagi ke gabatarwa a 
kowace alhamis tsakanin Magriba zuwa Isha'i a masallacin Ubai- 
bin-ka'ab da ke UDB Road, Kano. 


Dukkanin yabo da godiya da girmamawa sun tabbata ga Allah 
subhanahu wa ta'ala. Mai iko akan komai wanda ya kaddara komai 
akan yadda yake so. Gaisuwa da salati sun tabbata ga manzon 
Allah sallahu alaihi wa sallam. Mafificin Ambato a cikin dukkan 
halittu. 


Bayan haka, ina so inyi amfani da wannan dama domin fashin baki 
da ta'aliki akan wannan maudui na “ALHARBU KHUD'ATUN” 


ma'ana yaki dan dabara ne ta yadda zamu iya fadada ma'anar sa 
da kuma alakanta ta acikin dukkan alamuran mu na rayuwa 
domin samun gagarumar nasara da rayuwa mai tsafta a dukkan 
mu'amalar mu ta yau da gobe. 


Hadisi ne ingatacce (1) daga manzon Allah (saw) cewa “ALHARBU 
KHUD'ATUN” wato yaki dan Dabara ne ko kuma yaki dan yaudara 
ne ko kuma yaki dan bazata ne. 


Abin da ake nufi anan da yaki dan Dabara ne shine, amfani da 
dukkan salon na hikima ko dabara don karya lagwan abokin gaba 
a lokacin yaki ko kuma kafin yaki. 


Haka, manzon Allah (saw) yayi amfani da wannan salon a wurare 
daban daban yayin yaki don karya lagwan abokan gaba. Misali, 
lokacin yakin badar, gaggawa zuwa badar domin mallakar rijiyar 
badar wadda ita kadai ce rijiya dake iya samar da ruwa a wajen. 
Haka a yakin uhud da sauran yakukuwan manzon Allah (saw) an yi 
amfani da dabarun yaki na salon hikima don jefa razani da firgici a 
kirazan abokan gaba kuma hakan ya yi matukar tasiri sosai wajen 
samun nasara ga musulmi. 


Wannan kenan, kamar yadda na ambata a sama, wannan shine 
salon gudanar da sha'nin yaki da musulunci yayi riko dashi. Kuma 
a duk hikimar da addini yazo dashi don cimma wata manufa, ana 
iya amfani da wannan hikima don cimma dukkan manufofi a 
rayuwa. 


Makasudin kawo wannan misali na yaki a sama, shine, wannan 
kalma “ALHARBU KHUD'ATUN” wato yaki dan Dabara ne muna 
iya aiki da ita a kowane bangere na rayuwar mu don cimma mafita 
ga matsalolin da suke addabar mu cikin zamantakewar mu da 
ma'amalolin mu na yau da kullum. Misali idan muka dauki cewa 
matsalolin mu sune yakin da muke tinkara kuma muka dauki cewa 
“Dabara” itace salon da za mubi mu tinkari wannan matsala, 
tabbas za mu ci gagarumar nasara wajen magance dukkan 


matsalolin mu, ba tare da mika korafi ga gwamnati ko wasu 
mahukunta ba. 


x MISALI NA FARKO, idan muka dauki bangaren ilimi zamu ga 
cewa akwai rawa gagaruma da za mu iya takawa wajen 
habbaka shi da kuma inganta shi da kan mu ba tare da 
shigowar gwamnati ko wata hukuma ba (2. Misali akan 
wannan, a dukkanin makarantun mu na boko ko islamiyya 
za mu ga akwai bukatar yawan malamai da darussa na 
zamani da yakamata mu koyar da dalibai a kowace unguwa 
duba da karancin malamai ko rashin ingancin koyarwar. 
Anan idan muka yi amfani da wannan Kalmar “ALHARBU 
KHUD'ATUN” zamu iya yin gagarumin shiri domin shigo da 
matasan mu wadanda suke da ‘degree, ko NCE ko Diploma 
ko SCCE domin kowa ya bada gudunmawa don kai ga gaci. A 
kowane layi zaka sami a kalla samari uku wanda sun 
kammala karatun jami'a ko NCE ko Diploma kuma suna nan 
zaune basa aiki. Mai zai hana mu shigo dasu cikin 
makarantun mu, mu ba su darusa da lokaci don koyar da 
kannensu darussa dabam-dabam. Mai zai hana kowane 
saurayi ko budurwa su din ga koyar da kannensu da yayan 
makotansu a gida a maimakon kashe kudi daza ayi wajen 
biyan “Extra moral lesson” (darasin gida) domn daukar 
malami na musamman. A kalla tun daga mataki na gida har 
zuwa mataki na anguwa za a sami ingataccen ilimi a cikin 
alummar mu idan muka yi riko da aiki da tsarin da aka 
ambata a sama karkashin. 


(1) Sunan abu Dawud 


(2) wanna kuma ba ya nufin saukewa Gwamnati alhakin da yake kanta na 
inganta ilimi. 


“ALHARBU KHUD'ATUN”. sannan za a sami matukar raguwar 
faduwa da dalibai keyi lokacin jarabawar WAEC da NECO har 
ma da JAMB. Tabbas yaki dan Dabara ne. 


x MISALI NA BIYU idan muka dauki bangaren talauci da ke 
addabar mu a kullun, zamu ga sakaci da raunin mu wajen 
taimakawa juna a matakin farko har abin ya zo ya gagaremu 
har a karshe mu danganta shi da gwamnati daga karshe 
kuma muyi nadama (3). Anan, idan muka yi amfani da 
“ALHARBU KHUD'ATUN” za mu iya warware talaucin da 
yunwa da ke kullun fitinar mu har ma yake sanya da dama 
zama mabarata. Misali, a kowace unguwa ko kuma a kowane 
layi sai ka sami a kalla attajiri ko attajirai wanda zasu iya 
daukar dawainiyar ciyar da mutanen da ke wannan unguwa 
ko layi ba tare da sun sami tawaya cikin dukiyar su ba. Idan 
ace a karshen kowane wata masu hali na anguwa ko layi 
zasu hadu su sayo kayan abinci gwargwadon halin su don 
raba shi da mabukatan su tabbas da sun magance a kalla 
adadi mai yawa na yunwa da ke addabar alummar su. Haka 
kuma dan gane da magance tsananin ruwan sha da muke 
fama da shi kuwa, zasu ya haduwa domin haka rijiyar 
burtsate a ko wane layi da ke unguwa. Sannan wadanda suke 
da ita a gidajensu kuwa, sai su fito da kan fanfo domin 
saukakewa mabukata. 


Idan muka aikata haka, mun yi aki da “ALHARBU 
KHUD'ATUN” mun warware matsalar ruwan sha cikin sauki. 


(3) wannan ma ba a nufin ayi wa Gwamnati uzuri ba ne a kan rashin bin 
kyawawa kuma ingantattun matakai na kawar da talauci 


x» MISALI NA UKU idan muka dauki fannin lafiya zamu ga 
yadda cututtuka ke addabar mu ta ko ina dare da rana, maza 
da mata, ba babba ba yaro. Sannan kuma muna da karancin 
asibitocin da zusu iya wadatar da yawan mu tare da inganci. 
Haka ma muna da karancin kwararrun likitoci da zusu ke 
duba lafiyar mu akai akai. Anan, idan da zamu yi aiki da 
“ALHARBU KHUD'ATUN” ta mahangar fahimta, to da zamu 
iya magance wannan matsala ta lafiya cikin sauki da hikima. 
Alal misali, idan da mawadatan ko wace unguwa zasu hadu 
su samar da katafaren chemist (shagon magani) a kowace 
anguwa a kalla guda daya tare tallafin sauran mutane 
gwargwadon ikon su, a sadaukar dashi ga alummar wannan 
unguwa kyauta. 


Sannan a sami likitoci yan asalin unguwar kamar guda uku 
da nas-nas (nurses) yan aslin unguwar suma kamar uku 
wanda zaku se sadaukar da wani sashi na lokutan su ko wace 
rana akan tsarin “shifting” watau kama-kama don tafiyar da 
wannan kantin magani, hakika da an sami gagarumar nasara 
wajen kawar da cututtuka da rashin lafiya da suke addabar 
mu. Kuma da ansami matukar wadata da inganci a tsarin 
lafiya a cikin alummar mu. 


Wannan abu ne mai saukin aiwatar wa. Zamu iya daura wa 
ko wane gida dake wannan unguwa biyan biyan a kalla naira 
dari biyu a matakin mafi karanci ga talaka sannan dubu daya 
zuwa sama ga masu hannu da shuni ko wane wata. Wannan 
shi zai taimaka wajen daurewar gudanar da tafiyar cikin 
aminci da nasara. 


vs. MISALI NA HUDU idan muka dauki bangaren Tsaro zamu ga 
yadda tsaro ya tabarbare a cikin alumar mu ta yadda ran dan 
adam ke salwanta a kowace rana tamkar kiyashi. Kuma 
kullum abin kara tabarbarewa yake yi duba da makudan 
kudade da gwamnati ke kashewa kullum don magance shi da 
inganta shi. 


Yan daga munin yanayi na rashin tsaro ga alummar mu irin 
yadda garkuwa da mutane, sace-sace, kwace da tsakar rana 
suka zama ruwan dare a cikin alumar mu. Kuma muna ji 
muna gani mun ki daukar mataki acikin mu sabida tunanin 
mu kawai gwamnati ce zata magance su. 


Idan da ace zamuyi aiki da “ALHARBU KHUD'ATUN” a 
mizanin tsaro acikin alummar mu, ta yadda zamu hada karfi 
da karfe mu shigo da kowa a cikin lamarin tsaro tun daga 
matakin Hakimi, mai-gari ko dagaci, mai-unguwa, attajirai, 
malamai, yan boko har ma da talakawa ta yadda kowa a 
kowane mataki zai taka gagarumar rawa irin ta matsayin sa, 
tabbas da tabarbarewar tsaro a cikin alumar mu ta zama 
tarihi sabida hannu dayawa maganin kazarmar miya kamar 
yadda ake cewa. 


Wannan kuma abu ne mai saukin aiwatarwa musanman ma 
idan muka dauki tsarin tsaro na gargayiya wadda iyaye da 
kakanni suka rayu cikin aminci akai. Anan, idan muka 
dukufa wajen sa ido ga sha'anin Baki da ke shigo wa cikin mu 
domin kama haya a unguwanin mu ko aiki ko kuma 
kasuwanci domin tantace nagartar su da irin tabi'un da suka 
shigo dasu sannan muke sanar da masu unguwanni mu 
dukkan baki da suka shigo cikin mu tare da sa ido sosai a 
mu'amalar su. 


Ba sai mun jira gwamnati ba, zamu iya tabbatar da tsaro ta 
hanyar kafa kungiyoyin sa kai na kato da gora ko yan agaji 
daga cikin matasan unguwannin mu sannan kuma muke 
taimaka musu da kayan aiki sosai wanda doka ta yarda a 
mallaka domin kare kai, tare da basu albashi a kowane wata a 
daga cikin asusun kungiyoyin taimakawa alumma na kowace 
unguwa da kuma saura tallafi daga masu kudin mu da yan 
kasuwa mu. Kuma mu gina musa ofishi a cikin unguwannin 
mu tare da basu cikakken hadin kai dare da rana ta hanyar 


sa ido sosai da dai musu rahoto akan abubuwan dake faruwa 
a kowane lokaci. 


MISALI NA BIYAR: akan gurbacewar Tarbiya da 
zamanatakewa. Wannan alamari ne mai matukar ci mana 
tuwo a kwarya tun daga kan shaye-shayen samari har da 
mata, shigar banza ga yan mata, askin banza ga samari, rawa 
da kade-kaden banza, zage-zage a tsakanin yan yara kanana, 
yawan zinace-zinace da fyade da dai sauran su. Idan da ace 
zamuyi aiki da “ALHARBU KHUD'ATUN” a cikin wadannan 
matsalolin da muka ambata a sama, irin yadda muka ambata 
a sauran misalai tabbas da mun sami matukar sauki a 
dukkanin tabarbarewar tarbiya a cikin alummar mu. Misali 
akan shaye-shaye, abu ne mai sauki wajen hana shigo da 
kwaya ko duk wani abu na maye acikin unguwannin mu idan 
muka dukufa wajen sa ido da binciken kwakwaf a dukkannin 
shaguna dake siyar da magani tare da daukar tsauraran 
matakai da hukunci ga duk wanda aka samu yana siyar da 
su. 


Dan gane da askin banza da shiga ta fitsara ga yan mata 
kuwa, hukumar Hisba zamu karfafa wajen sanar dasu da 
gayyatar su akai-akai cikin unguwanin mu da kuma basu 
cikakken hadin kai hukunta masu irin wannan dabi'un daidai 
gwargwado (4). Haka kuma mu kirkiri wata kafa zata ke wayar 
wa al'umma kai domin nuna kyama da kazanta dake cikin irin 
wannan dabiun. Haka a makarantun mu na islamiyya da 
boko muke wa'azantar da dalibai da wayar musu da kai akan 
irin wadannan munanan dabiu. gidajen radiyo da talabishin 
suma muke daukar nauyi akan shiri dakuma wake-wake da 
rubuce-rubuce iya iyawar mu. 


Zamu iya dakile zinace zinace idan muka takaita cakuduwar 
mata da maza a kowane taro na biki musamman wanda akeyi 
a gidan kade-kade na event centres, ko joints (mahada) dake 
cikin unguwannin mu. 


(4) Anan ma ba anufin iyaye su yi kasaci ko rikon sakainar kashi da 
tarbiyar Ya yan su ba ne. za suyi iya kokarin su wajen inganta tarbiyar 
Ya yan su a matakin farko tukuna. 


Idan muka aiwatar da wannan hikima mai tsari kuma mai 
tsada watau “ALHARBU KHUD'ATUN”, tabbas zamu sami 
rayuwa mai inganci, aminci da albarka irin wacce iyaye da 
kakannin mu suka rayu akai kuma suka mutu akai. 


Lallai manzon Allah (saw) yayi gaskiya yaki dan Dabara ne 
kuma ana yin nasara idan akayi tanadi na Dabara da salo na 
yaudara a cikin yaki irin yaddan ma'aiki (saw) ya koyar. 


Sannan kuma ana yin asara da nadama har ma da tabewa 
idan aka ki bin koyarwa irin ta ma'aiki ko kuma idan aka yi 
watsi da daukar hikima acikin zantukan manzon Allah (saw). 


A karshe, duk abin da na fada a sama iya Fahimta ta ce da 
kuma karamin nazari na. idan akwai kusakurai ko wauta, to 
wannan daga ni ne bisa karancin sani na. idan kuma an dace, 
to wannan daga falalar Allah ce. 


Godiya ta musanman ga Dr. Malam Aminu Isma'il Sagagi (babban 
Malami a tsangayar Karatun Musulunci da Iliman da ban a Kimiyya 
ba (Faculty of Arts and Islamic Studies da ke Jami'ar BUK) wanda 
da bazar sa ce na taka wannan rawa. Wanda kuma shi ne wanda 
ya tantance wannan rubutu, wacce kuma nake nufi da fatan 
alkhairi a cikin ta. 


Husain M. Inuwa. 
09042152353 


